કસવધ 


[ખાલવાર્તા ] 


દીમત' ૯-૨-૦ જે, છ. ચોધરી 





ચૌધરી અને પંચોળી કૃત 
ખાલોપચોગી પુસ્તકે 


સુદામા ( ત્રિઅંકી ભાલતાટક ) કી. ૦-૬-૦ 
રાજસ્‌ય યજ્ઞ (અક ૧ લે, જરાસધ-વધ) ,; ૦-૪-૦ 
સીતાહરણ ( ત્રિઅકી બાલનાટક ) «% 0€-૪-૦ 


ઠાધું કોણ ? (એકાદી બાલનાટક) ; 0-૩3-૩ 
બજરંગી હવુમાત (બાલવાર્તા) '% ૦-૩3-૦ 
ઇષ્ણુતું બાલચરિત્ર (બાલવાર્તા) ૪; ૦-૨-૦ 
કંસવધ (ખાલવાર્તા) 6; 9-૨-૦ 


નદેનવત ભા, 1૧ (બાલવાર્તાઓતેો સમદ) ,, ૬-૪-૦ 


માલ ગેજન્ટ્મઃ-- 
મશર્સ કરસનદાસ નારણદાસ એન્ડ સન્સ 
ખુકસલમ: નાણાવટ, સુરત, 
મૃદ્ક:--તારાયણુરાવ લક્ષ્મણુરાવ નીકમ, 
મુદર્યુસ્યાનઃ-મ ્શૅકર્‌! પ્રી. પ્રેસ, શોટાથીજ, સુરત? 
પરશ: જેઠાલાલ છગતલાલ ચોધરી; ગોપીપરૂ, સુરત. 
નવરાત્ર, ૧૯૮૪. 


કંસવધ 


[બાલવાર્તા ] 


રમત: ૦-૨-૦૦ જે, ઈ. ચોધરી 


છ 
ક 


ગૂજરાતી કૉપીરાઈટ-સંપ્રહ 
૧૪-૭૦ 


કસવધ 


મથુરામાં વાયુવેગે વાત રેલાઈ કેઃ-ગોમુળમાં 
ન'ના બે દીકરા છે, એ એવા તે! જબરા છે 
કે ન પૂછે વાત ! એ બેમાં ય નાના કૃષ્ણુનું જેર 
તો એટલુ બધુ કે કહ્યું ન જાય ! મસ્ત આખલાને ય 
છ કાંડાબળિયા પૃષ્ણું કશા પણુ હથિયાર વિના મારી 
નાખ્યો ! અને શું એનું મનોહર રૂપ છે | એકવાર 
જુએ એટલે પછી તે રોજ એને જોયા વિના યેન જ 
ન પડે! 


આવી આવી વાતે મથુરામાં ઘેરઘેર થવા લાગી. 
કુસને કાને પણુ એ વાત આવી. 


કસવધ 

ક'સ તો! વિચારમાંજ પડી ગચે।ઃ-શું એ કૃષ્ણુ જ 
મારો કાળ હશે? શું એ કૃષ્ગુ દેવકીવસુદેવને જ 
પુત્ર હશે? ના, ના; લોકા કહે છે કે એ તો 
ન'દયશેદદાનો પુત્ર છે. પગ નારદ મુનિએ મને કહેલું 
યાદ છે કે, “ તારે! કાળ ગોકુળમાં ખેલી રહ્યા છે.” 
શું એ કૃષ્ગુ જ માર્‌ કાળ હુશે ? અને દેવકીની પેલી 
છોકરીને પછાડીને મે' મારી નાખી ત્યારે પણુ 
આકાશવાણી સભળાઇ હતી કે, “ તારો કાળ તો 
જન્મી ચૂકયો છે !” ને આ પૃષ્ણુ જ મારો કાળ 
હેય તે મારે હુવે ચેતતા રહેવુ જેઇએ. 


આવા એક પછી એક વિચારે કંસના મગજમાં 
આવવા લાગ્યા; એનું મન ચકડોળે ચડયું; શરીરમાંથી 
પરસેવો છૂટયો; અગેઅગ કળવા લાગ્યુ; એનાથી 
ઊભુ' ન રહેવાયું; એની આંખે અ'ધારાં આવ્યાં. 

થોડેક વખત ગયો ને પછી કસને હિંમત 
આવીઃ-અરે ! હું આવે જખરે છતાં હિ'મત હારીશ 
તે પછી રાજ્ય કેણુ ચલાવશે ? કૃષ્સુ જેવા તો 


કસવધ 

કેટલાયને મેં રગદોળી માર્યા ! મારી સામે આજે 
ઊભા રહેનારનાં હાજા' ગગડી જાય છે, તો પુષ્ણુ- 
આજકાલનુ' છેકર્‌-તે શું હિસાખમાં ? કયાં હું ને 
કયાં કૃષ્ણુ ! કાંઇ ક્િકિર નહિ; એ યૃષ્ણુતે। હું હુમણાજ 
ઘાટ ઘડું છુ. 

હે ! આખરે દેવકીએ મને દગો દીધે ! વસુદેવે 
મને દગે દીધો, હું' ! દેવકીને જાનથી મારૂં ! વસુદેવને 
હુવે જીવતો જ ન મૂફુ ! 


ના, ના; પણુ દેવકાંને શાને મારવી ? વસુદેવને ય 
શાને મારવો ? મૃષ્ણુને જ મરાવી નાખીશ પછી શું છે ? 

કસ એકાંતમાં બેઠે છે; એના મનમાં એક જ 
વિચાર ઘે!ળાયા કરે છે, “કૃષ્ણુને હું કેવી રીતે મારૂં ?” 

કંસે બૂમ પાડી, “છે કોઈ હાજર ?” 

“જી મહારાજ, શી આજ્ઞા,” ખોલતે સેવક હાથ 
જેડી ઊભે રહ્યો. 

“અલ્યા, જલ્દી જા, અને કેરીને બોલાવી લાવ.” 


જ હૅુસવધ 

નોકર દોડતે ગયો; કેશીને સંદેશે પ્હૉાંચાડ્યો; 
જેશી દોડતો! આવ્યો; કંસની પાસે ગચો; નમન કરી 
પાસે બેઠે. કેશી કંસનો નાનો ભાઈ હેતો. 


“ભાઇ કેશી, આજે તારે મને મદદ કરવી પડશે; 
તારા વિના મારૂં કામ ખીન્ને કોઈ કરી શકે તેમ નથી.” 


કેશીએ કહ, “મોટાભાઈ, એવું તે શું કામ છે? 
જે હોય તે સુખેથી ફરમાવો. આ કેશી, ભાઇને માટે 
આકાશપાતાળ એક કરવા લૈયાર છે. જે કામ હોય 
તે જલ્દી ફરમાવે.” 


“ભાઈ કેશી, કામ છે તે! સાવ સહેલું; પણુ કોઈ ન 
જાણું એમ કરવાનું છે, એટલે જ તને બોલાવ્યો છે.” 
“સેોટાભાઈની મહેરબાની,” 


“હા; જે તાર્‌ે અત્યારે જ ગોકુળ જવાનું છે; 
અને વ્યાં કૃષ્યુ નામનો એક ગે'પબાલક છે, તેને ઠાર 


કરવાને છે; પણુ હાં | જેજે, એ કામની કે!ઇ ખીજાને 
જાણુ ન થાય. 


કંસવધ 

“બાપ નાચિંત રહો.” 

“પણુ તું એ કાર્ય કઈ રીતે કરીશ ? 

“કઈ રીતે તે શું? મારો ઝેરી કરડકણ ઘોડો 
છે તે એને કરડાવીશ; બસ થઈ રહ્યું ? આ કામ તો 
ચપટી વગાડો તેટલામાં જ ખલાસ થયું જાણે.” 

“શાબાશ, શાબાશ, મારા ભાઈ! ફૈશી, હવે તું 
જલ્ટી જા અને મારે ભય દટ્રર કર્‌,” 

“આ ચાલ્યો”-કહી કેશી ફે'સના રાજભવનમાંથી 
ખહોર નીકળ્યો; પોતાને ધેર ગયો; તબેલામાંથી 
કરડકણા ઘોડાને ખહાર કાઢયો; અને સવાર બનીને 
ગોયુળ તરફ ચાલી નીકન્યે. 


મોકુળમાં પૃષ્ણુ અને બલરામ આનદ કરી રહ્યા છે; 
ગોપગોપીઓનાં મન રીઝવે છે; એમની પીડાએ હેય 
તે ટ્ર કરે છે; અને નદમશેદાની અમીશરી 
નજર નીચે સુખચેન માણી રહ્યા છે. 


હ કંસવધ. 
અપોર નમ્યા છે; કૃષ્ણુ ગોકુળની ગાયે ચારે 
છે; ખસી બનાવે છે; બેચાર ગોપીએ ગાઇ રહી છે; 
ત્યાં તો ટ્રરથી એક ઘોડેસવાર આવતે જણાયે. 
જોતનેતામાં તો એ છેક જ પાસે આવી લાગ્યો. 


આવતાં વેતજ ઘોડેસવારે મૃષ્મુને જ પૂછયું, 
“હે ગોપબાલક, નદનેો પુત્ર યુષ્ણુ આટલામાં કયાંઈક 
ગાયો ચારે છે ને ?” 


“હા; માર્‌ જ નામ કૃષ્ણુ; કેમ ? શું કામ પડયું ?” 


મૃષ્ગુને પોતાની સામે જ ઊભેલે। નેઈને કેશીએ 
ઘોડાને એડી મારી; ઘોડો ચેતી ગયો; લાગલે।જ યૃષ્ણુ 
ઉપર ધસ્યો; પણુ વીજળીને વેગે કૃષ્ણુ એક ખાજી 
તરી ગયા. 


મુષ્ણુ જાણ્યુ' ફે આવનાર ઘોડેસવાર તે મનેજ 
મારવા આવ્યો જણાય છે. 


મૃષ્ણુ ખાંચો ચડાવીને અને કછેટો મારીને તૈયાર 
થઇ ગયા. ઘોડે હુણુહુણાટી દેતો વળી સામે ધસ્થે!; 


કંસવધ હઠ 


પણુ જેવો પાસે આવ્યો કે તરત જ મુષ્ણે એવા તો 
જોરથી ઘોડાનાં મ્હાં ઉપર સુક્કી લગાવી દીધી કરે 
દ્ઘોડાના બધા ય દાંત ભાંગીને ભૂકો થઈ ગયા. 


તરત જ ખીજી પાટુ ઘોડાનાં પેટ ઉપર મારી; 
ઘોડો અને ધોડેસવાર બન્ને ય ધખ દઇને ભાંય ઉપર 
હળી પડયા; બન્નેના રામ ત્યાંને ત્યાંજ રમી ગયા. 


પાસે ઊભેલી ગોપીએના જીવમાં જીવ આવ્યો; 
એમનાં પડી ગચેલાં મુખ ફરી હસતાં થયાં. 

મુષ્ગુ તો જાણે કાંઈ ખન્યું જ નથી તેમ બંસી 
ખજાવવા મંડી ગયા; અને સૂરજ નમવા લાગ્યે 
એટલે ગાચેોને લઈ ગોકુળ તરક્‌ ચાલી નીકળ્યા. 


આ ખાજુ કેસ કેશીની રાહે નોતો બેઠો છે; 
પણુ કેશી તો આવ્યો નહિ. કેશી હોય તો આવે ને! 
કોઇએ આવી સમાચાર કહ્યા કે કૈશી તો મરી ગયે, 


કંસનાં મનમાં ફાળ પડી; એતું દૃદય પષખબકવા 
લાગ્યું; કેશીનાં મોતથી એનાં દિલની શંકા વધારે 


૮ કંસવખધ 


મજબૂત થઈ; છતાં અંતરમાં કાંઈ જ મૂંઝવણુ નથી 
એવે ડોળ કરે છે. 


કંસે ખૂમ પાડી, “ કેણુ છે અહિ ?” 

“ જી મહારાજ ”--કહેતો બારણે ઊભેલે' શેવકે 
હાજર થયે. 

“જા, અકૂરને જલ્દી બોલાવી લાવ.” 

“જેવી મહારાજની આજ્તા”-કહી સેવક દોડતો ગચે।. 

થોડીવાર થઈ ન થઈ ત્યાં તો અફૂર આવ્યોઃ; 
કંસને નમન કરી પાસે બેઠે. 

અફર કંસનો ભાઇખંધ હેતો. 

કંસે તરતજ વાત ઊછેરી--“ વારૂ; અકર, તું 
આવી પહોંચ્યો ! બહું સારૂ' થયું.” 

“એકાએક મારૂં શું કામ પડયું?” 

“અફેર, કામ તો કઇ એવું ભારે નથી.” 

“મહારાજ, જે કામ હોય તે ખૂશીથી ફેરમાવો.” 


કંસવધ હ 


“હાં; જે, અયેર, તે' મૃષ્ણુનું નામ તે! સાંભળ્યું 
' હેશે; એ મારો વેરી છે; મારે એને! ધાટ ઘડવે। છે; 
મને કે!ઇ રસ્તે બતાવી શકે છે ?” 


હસીને અકૂરે કહ્યુ, “મહારાજ, એમાં તે વળી 
મૂંઝાવાનું શુ' ? ઉપાય સાવ મ્રહેલે ને સટ છે !” 


“બોલ, બોલ, જલ્દી બોલ, અફેર | મારે આ 
'કામ બહુ જલ્દીથી પતાવવું છે.” 


“સાંભળે; મહારાજ, આપણે એક ચર આદરે; 
અને એમાં મલ્લમુસ્તીના તમાશે રાખે; સાંભળવા 
પ્રમાણુ પૃષ્ણુ પણુ એક મધ છે; અને આપણે એ 
મુષ્ણુને અને એના ભાઇ ખલરામને ખન્નેને નોતરૂ 
મોકલો. એ બન્ને ભાઈઓ જરૂર આવરે; અને અહિ 
આબ્યા પછી તો એ છે ને આપણા મલ્લે છે. કેમ 
મહારાજ, રસ્તો સરળ છે ને?” 

“હા; અફેર, રસ્તો તો ખરેખરો ખતાન્યો | 


“આપણા ચાણુર અને મુષ્ટિક એ બે મલ્લે એ ખન્ને 
મગતરાંતા જેતનેતાંમાં પ્રાણુ કાઢી નાખશે.” 


૧૦ ઠંસવષધ. 


“પણુ મહારાજ, આપણા મલ્લેને જરા ચેતાવી 
દેવા પડશે કે જેથી હાથમાંનો શિકાર............ ઉ 
“એ બધે ખદોખસ્ત ડું કરીશ; પણુ તું યસ 
મંડપની અને અખાડાની તેયારી કરાવ,” 
પછી અકૂર યજ્ર્મડપની અને અખાડાની તૈયારીમાં 
મૃથાયો. પંદરેક દિવસ થયા ત્યાં તો એ ખધું કામ 
પૂરૂ થયું; અને તરતજ અકૂર કંસ પાસે આવ્યે 
ને બોલ્યો, “મહારાજ, યસ મંડપ ને અખાડાતું કામ 
પૂરૂ થઈ ગયુ છે. 
કંસ હસીને બોલ્યો, “બહું સારૂ; અકૅર! યસનુ 
મુહુર્ત કાલેજ છે ને ?' 
“જ, હા.” 
“અને તેં નંદને લખી દીધું છે ને, કે મારે યૃષ્ણુ 


અને ખલરામની મલ્લવિદ્ા જોવી છે તો! એમને. 
ખાસ સાથે લાવે જ” 


“જી, હા. એ તે કેમ જ ભૂલાય.” 


૧.૪-૨૪૬ 
કંસવધ ૧૬. 


“ડીક; પણુ તોય, તું આજે જ ગોકુળ જા, અને 
મે ત્રણુને તેડીને આવ તોજ રંગ રહે, નેજે હો ! 
તેડ્યા વિના પાછે ન આવતે, નહિતર ધમ્યું સેતુ 
ધૂળ મળશે.” 


“હું આજે સાંજે એ ત્રણેને તેડવા ગોકુળ જાઉં 
છુ. આપ ફિકર ન ફરે.” 

અફર ગોકુળ ગચે; પણુ કંસને વળી વિચાર 
યચો। કે ચાણુર અને મુષ્ટિકતુ' પણુ કૃષ્ણુ અને બલરામ 
પાસે કશુંજ નહિ ચાલે તો? 


કંસ માશુ' ખજવાળવા મ'ડયે; એને એક નવે જ 
વિચાર સૂઝી આવ્યો. એ હરખાચો ને બોલી ઊઠયે।, 
“છે કોઇ હાજર ?” 


“ જી મહારાજ, આજ્ઞા કરો, ”-એમ બોલતો. 
સેવક નમન કરી ઊભે રહ્યા. 


“ આપણા ડઝુવલયાપીડ હાથીના સ્હુાવતને. 
અખઘડીએ જ બોલાવી લાવ, જા. ” 


પ્શ્‌ ઠંસવધ 


સેવક મ્હાવતને ઊતાર્‌ે ગયો; મ્હાવત ઝટપટ 
તૈયાર થયો; દોડતો ક'સની પાસે આવ્યો; નમન કરી 
ઊભે રક્ષા. 


“ સ્હાવત, તારે મનમાગ્યુ ઈનામ મેળવવું છે ?” 
“ જી, અદ્નદાતાની કૃપા છે તો ખધું જ છે. ” 


“ને, બાજે હું તને એક ઘણા ભરેસાનું 
કામ સોંપવા માગું છુ. ” 

“ સેવક એ કરવા તૈયાર જ છે. ” 

“પણુ સાંભળ; મારે તને ન્યાલ કરવો! છે; 
અને કામ તો! તારા જેવા માટે સાવ સહેલુ જ છે. ” 

“ મહારાજ, ખૂશીથી ફરમાવે।. ” 

“ને, સાંભળ; ખીજે કાને વાત ન જવી * 
જોઇએ. આવતી કાલે સવારમાં યર્રના રંગમડપમાં 
મલ્લકુસ્તી થશે; ગોમુળથી પુષ્યુ અને ખલરામ 
કુસ્તી ખેલવા આવનાર છે; પણુ તે પહેલાં-જરા 
પાસે આવ-તારે એ ખન્ને ભાઇને હેતા ન હુતા 
કરવાના છે. એ મારા વેરી છે. કેમ ખની શકશે ને 7 


હંસવધ ૧૩ 
“ પણુ મહારાજ........ ક 


“પણુ ખણુ શું કરે છે? તું હુજી સમન્યે। 
નથી; આપણે કુવલયાપીડ છે ને, તેને દારૂ પીવડાવી 
ગાંડો ખનાવવો અને પછી........સમજ્યો ને ?” 


“હા, હા; મહારાજ, બેક્‌િકર રહે; આવતી 
કાલે સવારે ઠું તેયાર રહીશ.” 


“હુ સાર્‌; પણુ જેજે હો, શિકાર છટકી ન 
જાય. તને રાજી કરવાનું હું નહિ ભૂલું.” 


“મહારાજની મારા ઉપર તો સદાય મહેરખાની છે.” 
“હુવે તું જા, અને તારા કામમાં સાવધ રહેજે.” 


“બહું સારૂં, મહારાજ'-કહી મ્હાવત ચાલ્યો ગચે।. 


સાંજ પડી ગઈ છે; આથમણી દિશાએથી ઠંડા 
વાયરા વાઈ રહ્યા છે; પંખીઓ કિલકિલાટ કરતાં 
પોતપોતાના માળા ભણી ઊડી રહ્યાં છે; વનમાં ચરવા 
ગયેલ્લી ગાયો! ઊતાવળે પગે પોતપોતાનાં વાછરડાને 


૧૪ કંસવષ 


ધવડાવવા ભાંભરતી ભાંભરતી ગામ તરક ચાલી આવે 
છં; ગળામાં ટાંગેલા નાનકડા ટૉકરાએ ટનટની રહ્યા છે; 
ગોવાળો વાતચીત ફરતા કરતા ધીસે પગલે ચાલી 
રહ્યા છે; ત્યાં રસ્તે ચાલતા રથમાંથી ડોકું બહાર કાઢી 
જોઈએ બૂમ પાડી, “ભાઈએ, નંદ રાજાની હુવેલી 
કઈ તરફ ?” 

ગાવાળેમાંથી એકે જવાખ વાન્યો, “એ....જમણી 
શેરી મૂકી ડાબી શેરીમાં પેસજે, એટલે સામી જ 
ડેલ્લી દેખાશે.” 


અકર નંદને ઘેર પહોંચી ગયે. નંદને મળીને 
યસ્તની ખપ્રી વાતચીત કરી. પણુ નંદનાં મનમાં ચટપટી 
પેઠી કે, યરમાં તે વળી મલકુસ્તી રાખવાનુ શું 
પ્રયોજન હુશે ? અને કૃષ્મુબલરામની જ પુસ્તી 
જોવાનું એને કાં મત થયું ? 

નંદ મૂ'ઝવણુમાં પડ્યા; પણુ મહારાજનું તેડુ' 
આવ્યું એટલે ના કેમ પડાય ? આખી રાત નંદને 
ઊંઘ ન આવી. 


કંસવધ જપ 


સવારના ચાર વાગ્યા; ગોવાળ ગાયે દોહવા 
લાગ્યા; તાંબડીમાં પડતી દૂધની ધારેનો મધુરે 
અવાજ નંદના વાડામાં ગુજી રહ્યો. તે વખતે કૃષ્ણુ 
અને બલરામ પથારીમાંથી ઊઠયા; દાતણુપાણી કરી 
નહાઈ લીધું. નદ પણુ ન્હાઇધોઈ લેયાર થતા હુતા. 
અકુર પણુ તૈયાર થઇ રથ જેડવાની ધમાલ કરતો હેતો. 


કુષ્ણુ ખલરામ તેયાર થઈ યશેાદામાની આજ્ઞા 
લેવા આવ્યા; માતાને વદન કર્યું. ચરે।દામાએ ખન્ને 
ભાઈ ઓનાં ટ્રૂખડાં લીધાં; આજ્ઞિષ આપી; માનાં 
અતરમાંથી એટલું નીકળી ગયુ, “મારા દીકરાઓ, 
વહેલા વહેલા પાછા વળજે; તમારા વિના મારો એક 
દિવસ એક ભવ જેવા જરે. ” 


જલ્દી પાછા આવવાનું વચન માતાને આપી હુસતા 
હસતા બન્ને ભાઈએ નંદને પણુ પગે પડ્યા, પછી અદર, 
નદ, યૃષ્ણુ, અને ખલરામ ઘર ખહાર નીકળ્યા; રથમાં 
બેઠા; અને પછી અફુરે રથને એવે! તો મારી મૂફચેો 
કે વહેલું આવે મથુરા. 


૨ કંસવધ 
ક'સરાજાએ યર આદર્યા છે; રંગમ ડપ શણુગાર્યા 
છે; ઠેર ઠેર દરવાજાએ ઊભા કર્યા છે; ઠેરઠેર કારી- 
ગરેએ કારીગરીના ઉત્તમ ઉત્તમ નમૂનાએ ગોઠવી 
દીધા છે; ધજાપતાકા આખી નગરીમાં ફૂરફ્રી રહી 
છે; મથુરામાં આજે આનદનો ઉત્સવ મ'ડાયે છે. 


લોકેનાં ટોળેટોળાં મલ્લયુખ્ય જેવા એક સામટાં 
ઊલટયાં છે. 


મૃષ્સુખલરામ વહેલા વહેલા જમી પરવારી 
તૈયાર થયા; મલ્લને શેભે એવા કચ્છ પહેરી લીધા; 
અને રંગમડપ ભણી ચાલવા મ ડયા. 


રસ્તામાં લેકે મૃષ્ણુ અને ખલરામ તરફ ટગર- 
મગર તાકી રહે છે; ઘરનાં બારીખારણું ઊભેલી 
સ્રીઓઆ એમનાં રૂપ નેઇ ઓવારો જાય છે. 

રગમ'ડપ તે! ચિકાર ભરાઈ ગયો છે; અમીર- 
ઉમરાવે।, નગરના શેઠીઆએ, વેપારીઓ, કારીગરો-સે॥ 
દરજજાવાર ખેઠા છે. 


ફસવધ મ. 


રગમડપના દરવાજામાં પેસતાં જ સામે ઊંચા 
આમન ઉપર મહારાજા કસ ખિરાજ્યો છે; એની 
જમણી બાજુએ અફર અને ડાબી ખાજુએ ખાઇપીને 
મસ્ત બનેલા પ્રખ્યાત મલ્લ બેઠા છે. 

રગમડપની મધ્યમાં કુસ્તીનો ગોળ અખાડો હુંતો. 

લોકોની ભીડ વટાવતાં વઢાવતાં પૃષ્ણુ અને 
બલશમ યસદ્વાર પાસે આવી પહોંચ્યા. લેકેએ 
જવાના માર્ગ કરી આપ્યે.. યૃષ્ણુ ને ખલરામ અંદર 
પેઠા. હાથી ઉપર બેડેલા મ્હાાવતે એ ખને ભાઇને 
તાકોતાકીને નેયા, ને અકુશ પોતાના હાથમાં લીધે. 

એક ક્ષગુમાં હાથી ભૂરાંઢો થયે. લોકો ચીસ 
પાડી પાછા નાઠા, ફેટલાય પડી ગયા, કેટલાય 
ચગદાઈ ગયા. મ્હાવતે અુશની અણી ફેરી મારો, 
અને હાથી રંગમ'ડપમાં ધસ્યે. 

લોકોએ ભયની કીકીઆરી કરી. કૃષ્ણુ ને બલરામે 
પાછું વાળીને જેચું તો ગાંડો બનેલો હાથી, સૂહ - 
ઊછાળતો પોતાની જ તરક્‌ આવે. કૃષ્ણુ એકદમ ચૉંકયા. 


૧૮ કંયવધ 
કસે કરેથું' કપટ મતમાં કળી ગયા. દકૃષ્ગુ સાવધ 
બન્યા, ડાથીની સામે ષીમે પગલે ચાલ્યા. 

લોકાઅ ચીસ પાડી. 

ડાથીએ સૂંઢ લાંબી કરી કૃષ્ગુને ફેમ્મરેથી 
પકડ્યા અને એક હીલોળોા ખવડાવીને ઊંચે ઊછાળ્યા. 

કોકોના જીવ ઊડી ગવે!; નદની આંખે અંધારાં 
આવ્યાં. 

પગ કુસ્તીના દાવધચ જગનાર કૃષ્ગુ એક ક્ષ'ગમાં 
'ડાથીની પીડ ઉપર દેખાયા. 

લોકોએ ઠુર્ષનાદ કર્યો. 

ઇપગઝે સ્ડાવતન એક ઠોસા લગાવી નીચે 
ગખડાવી પાડયો અને પછી હયાથીનાં માથા ઉપર 
બેડાં મેડાં એના લમણામાં પાતાની લોખંડી મુક્કીએ 
મારવા લાગ્યા. હાથી તો અકળાવા લાગ્યો; વધારે 
ગાંડો બન્યો; અને આમતેમ ભમવા લાગ્યો. 


જ. 


ઇપ્ગે જેયું કે ગાંડો હાથી વધારે મસ્તીમાં આવશે 
તો રંગમડપના માણુસાને ચગદી મારશે; તેશ્રી લાગલા 


કંસવધ ૧૯ 
જ તે નીચે ફૂટી પડ્યા; અને જરા ટૂર જઇને હાથીની 
સામે પ્રીમે પગલે ચાલતાં આવી એક ઘુટણુપર 
ખેસી ગયા. 


હાથી મસ્તીમાં આવી આગળ ધસ્યે. 


કષગુને હમણ દતૃશળ મારી ભોૉંયમાં જ જડી દેશે 
જ ૪ જુ ક 
એમ ચાને લાગ્યુ. 


પણુ કૃષ્ગુ તૈયાર જ હુતા, જેવો હાથી નજીક 
આવ્યો કે એના બન્ને દતૃશળ પકડી લીધા, 
હાથી નતેર કરવા લાગ્યો; પણુ દૃષ્યુ એનાં નેરને 
ગાંડતા નથી. થોડીકવાર રકઝક ચાલી ન ચાલી ત્યાં 
તો કડડડ કટાક ખઢાક કરતા હાથીના બન્ને દંતૃશળ 
મૂળમાંથી ભાંગી પક્યા ! હાથીનું મોહું' લેહીલે।હાણુ 
થઇ ગયું; એનો મદ ઊતરી ગયે. 


કૃષ્ગુ તો તરત જ ઊભા થયા; જમણું હાથમાં 
એક દ'તુશળ લીધો; અને પછી એવે। તો સજડ ધા 


૪ 


એના જમણા લમ'ગજ્રા ઉપર માર્યો કે પહાડ જેવે 


₹૦ કસવધ 
હાથી ભક્‌ દઇને નીચે પડયો; અને ઘડીના છદુા 
ભાગમાં એનો જીવ ઊડી ગયે. 

લાકોની મેની તો ચૂ કે ચાં કર્યા વગર ખધે 
તમાશે! જેઈ રહી હતી. ઠાથી મરાચે;; લોકેને! હર્ષ 
ઊભરાઇ ગયે!. સભામાં તે ધાંઘાટ થઈ રહ્યા, એટલે 
કસ ઊડીને આગળ આવ્યે; સભાને શાંત કરી, ગાંડા 
હાથીન મારવા બદલ દૃપ્ણુને લૂખી લૂખી શાખાશી 
આપી; અને પછી ડુસ્તીનું' કામ તાબડતોબ શરૂ 
કરવા મલ્લેને ઈસારત કરાં. 


એકદમ બે મલ્લે સાથળ અને હાથ ઠોકતા 
રગમ'ડપના અખાડા તરક્‌ ગયા. શું એ બે મલ્લેનાં 
શરીર ! વ% કહ્યાં ન જય! પહાડ જેવા પડછદ 
હુતા ! જેવા તેવાને તા ચપટીમાં ચોળી નાખે ! 

ચાગુર અને સુષ્ટિક એ બે મલ્લેનાં નામ હતાં. 
ગોળ રૂપીઆને ખેચીને તોડી નાખે એવો ચાણુર 
હતો; અને એક જ મૂડી મારીને રૂપીઆને પથ્થરની 
ભીંતમાં ખોસી દે એવે સુષ્િક હતો. 


ફસવધ ૨૧ 

પછી કસે ઊભા થઇને સભાને કહ્યુ, “ભાઈઓ, 
આજે યસ્તની શરૂઆતમાંજ આપણે મઃ્લકુસ્તી 
રાખેલી છે; આપણા રાન્ત્યના આ બે મલ્લ! સાથ્રે 
આજે પૃપ્ણુમલરામની પુસ્‍્તી થવાની છે; બુ 
ઞરમ તમાશે! જેવાના મળશે. ” આટલું બોલી કસ 
આસને બેઠો અને કૃષ્ગુ તથા ખલરમને અખાડામાં 
ઊતરવાનું કહ્યુ . 

આ વખતે નંદ ઊભા થયા; એમણે કંસને નમન 
કરી ધીમેથી કહ્યું, “મહારાજ, કુસ્તી નિયમ વિરુદ્ધ 
ન થાય એવી સૂ ચના આપ મલ્લેને આપો.” 

કસે જવાખમાં ડોઇુજ ધુણાવ્યું; નદ ધડીભર 
ઊભા રહ્યા; અને જવાબ ન મળવાથી બેઞ્ી ગયા. 


લોકોને લાગ્યુ કે ગેરવાજબી થાય છે. કયાં 
કુસ્તીમાં રીઢા બનેલા અને જમાને ખાધેલા ચાયર- 
મુદિક અને કયાં હુજી તો કાલ સવારના ટ્રધમલ 
ખાળક જેવા દેખાતા કુષ્ણુખલરામ ! છતાં લેકેને 
મનમાં એટલી તો શાંતિ હતી કે મસ્ત હાથીને 


ટ કંસવધ 
જતજેતાંમાં મારી નાખતાર કૃ'ણ, ચાણુર કે સુષટિકથી 
પૃણુ ખાધા નષ્ડિ જાય. 

લોકે! તો અખાડા ઉપર મીટ માંડી જેઈ રહ્યા છે. 


અખાડામાં કુસ્તી શરૂ થઇ ચાણર માશ્રે કૃષ્ણ 
અને મુઇક ચાથે બલશમ ભીક્યા. બળ્બે કલાક 
સધી કોઈ નમતું આપતું નથી; હજી કોઈ કોઇને 
મ્ડાત કરી શકતું નથી; કંસની આંખ તો! પલકારા ય 
મારતી નથી; એની છાતી તા ધમણની જેમ ઊછળી 
રડી છે; અના નસકેરાં ટલે છે; એના અંતરમાં ખ્હીક 


ટક 


પડી છે. એણે માનેલું કે કૃષ્મુખલરામને ચાંચડની 
માકક ચોળી શકાશે; પાગ્‌ હવે એ જેતો હુતો કે એ 
ક[મ છેક જ અશકય ખનતુ જતું હતુ. 

કૃસ્તી ખરેખરી જામી; કૃપ્ણુ કે બલરામ 
જરાય થાકેલા દેખાતા નથી; દમ ઘુંઢી કુસ્તી ખેલી 
રહ્યા છે. બે કક્ષાકની ધમાચકડી પછી ચાણુર અને 
મુણ્કિતા દમ નીકળી ગયે. કૃષ્ગુ અને ખલરામે નેયુ' 


શૂ 


કે મલકે લેથ થઇ ગયા છે, એટલે બન્ને ભાઈએ 


કેસવધ ૨3 


વધારે નેરથી કુસ્તી ખેલવા લાગ્યા, કૃપ્ણે ચાણરનાં 
માધાંમાં એક સુષ્કો ઊછળાંને મારી, ને મારી એવું 
ચાણુરનું માથું ધડમાં' પેસી ગયું ! ખાજી ખબાન્નુ 
ખલરામે પણુ સ્ુછિકને એવી સુપ્કાં લગાવી કે એના 


જૂ 
પડ 


ળા ખહાર નીકળા ગયા! 


લોકાએ જયનાટ કર્યો. નંદના હરમ છલકાઇ 
ગયો. કસ તો પૂતળુ'જ ખની ગચે!: ન ટાવે કે ચાલે. 


૦. હ 


લોડા ધાનાની તર્ટે'મમાં છે; કચથા 
તેએ કઢાળ્યા છે, 


એક્દમ કૃષ્ગુ કસનાં ઊંચાં આગન તરક દોડી ગયા. 
કંસ ચમકચ્ર; અને કંસ યૅતે તે પહેલાં તે કેડમાંથી 
ઝાલીને દૃષ્શે કંસને રંગમંડપમાં ફેંકયો. પછાડ જબરી 
વાગી. તરત કંસના પ્રાણુ ઊડી ગયા. 

રંગમડપ ખાલી થઈ ગયે; લોકે ચુપાચુપ ઘેર ગયા. 


જૂ 


"સા મનમાં તે હરખાયા, કે “ઠીક થયું, કાસળ ગયું !” 


૨૧૪ ફૅસવ 


કંસ મરી ગયાને ખીજે જ દિવસે ઢંઢેરો પીટાયે। 
કે, “હુવેથી મથુરાના રાજા ઉગ્રસેન છે.” 

ઉગ્રસૅન કંસના પિતા હતા. કંસે પિતાને પણુ 
કદમાં પૂર્યા હતા; પણુ કૃષ્ણે ઉગ્રસેનને કૈટમાંથી 


છટા કરાં મથુરાનું રાજ્ય સોંપ્યું, 


ચૌધરી અને પંચોળી કૃત 
ખાલોપચોગી પુસ્તકે 


સુદામા ( ત્રિઅકી બાલનાટક ) કી. ૦-૬-૦ 
ફાજસય યરફા (અક ૧ લે, જરાસધ-વધ) ;% ૦-૪-૦ 
સીતાહરણ ( ત્રિઅી બાલનાટક ) 9 ૦-૪-૦ 
ડાં કોણ ? (એકાદી ખાલનાટક) $ ૦0-3-3 
બજરંગી હનુમાન (બાલવાર્તા) ; ૦-3૩-૦ 
કગ્ુતું ભાલચરિત્રિ (બાલવાર્તા) 9 ૦-૨-૦ 
કસગધ (ભાલવાર્તા) $ ૬-૨-૦ 


નદનવન ભ્ઞાભ ૧ (બાલવાર્તામાને સહ) ;, ૦-૪-૬૦ 


સાલ મંજન્ટ્સ:-- 
મેશર્સ કરસનદાસ નારણદાસ એન્ડ સન્સ 
ખુષ્સેલસ; તાથ્યવટ, સુર્ત* 


કપધટસ-વરાગિખદટામાસાર તાન રમનાર ાસ્‍તન્તાકરઉડ'પાન્શાતટ !"-ન્‍૪# ફાન” ન જ તુનરીકનક -- વણ# કવપ રજુઇ ૧. શની નક સમસ્‍તામણીમણ-પ હ. અલાજ દ ધ). જાકે ₹૪---૫જ૦-૫૮૪૧,* 


મુદ્કઃ -_-તારાયણુરાવ લક્ષ્મણુરાવ નીકમ?# 
મૃદ્ષુસ્યાનઃ-થી 'શકર્‌? પ્રો. પ્રેસ, થાટાબોજ, સુરત* 


પાશ જેડાલાલ છમતલાલ ચોધરી; ગોપીપર, સુરત. 
નવરાત્ર, ૧૪૮૪. 


